શ્રી સમાજના 
મહામંત્રીશ્રીનો સંદેશો 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના 
મહામંત્રી શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ ભગત નો સંદેશો જણાવે છે 
કે.... શ્રી સમાજની આગામી સભાઓ પેકી તા. ૨૬. 
૦૫. ૨૦૨૨ ના સવારના શેષનમાં સમિતિઓ સાથે 
તેમજ બપોર પછી ટ્રસ્ટી હોદ્દેદારો ની મીટીંગ મળશે. 
તારીખ ૨૭. ૦૫. ૨૦૨૨ ના શ્રી સમાજની કારોબારી 
સભા મળશે. સમાજના તમામ જવાબદાર કમયોગી 
મિત્રો ને નોંધ લેવા વિનંતી. 
સ્થળઃ- પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન, નખત્રાણા. 


રસલીયા લક્ષ્મીનારાયણ 
સનાતન સમાજ સમાચાર 








રસલીયા લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજનું ગૌરવ.... 
વસંતભાઈ અબજીભાઈ સાખલા મથલ સમુહલગ્ન 
સમિતિના ખજાનચી તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવેલ છે 
ખુબ ખુબ અભિનંદન વસંતભાઈ ને રસલીયા 
લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ & રસલીયા લક્ષ્મીનારાયણ 
યુવકમંડળ & રસલીયા લક્ષ્મીનારાયણ મહીલામંડંળ 
તરફથી... 
ખુબ ખુબ પ્રગતિ કરે તેવી ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ પાસે 
પ્રાર્થના કરીએ 


સાઇઝ નજ શન? ણ ળી (9 ક 
શ પિ, ઇ010ળ4 

વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન ય 
ર 

સંગઠન મીટિંગમાં પિ 


અ 1પનું હાર્દિક ધાગત 






વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન મહિલા વીગની મીટીંગ માંડવી 


ઝોન પ્રમુખ કાત્તિલાલ અમૃતીયાના અધ્યક્ષ સ્થાને 
રાખવામાં આવેલ તેમાં ગઢશીશા તથા આજુબાજુના દસ 
ગામના મહિલા મંડળ પ્રતિનીધી તથા માંડવી ઝોન હોદ્દેદારો 
તથાસ્થાનિક યુવક મંડળ હાજર રહ્યા હતા સ્થાન ગ્રહણ દીપ 
પ્રાગટ્ય સમુહ પ્રાર્થના તથા આવેલ મહેમાનોને શાલ દ્વારા 
સન્માન કરવામાં આવ્યું. શબ્દોથી સ્વાગત મણીલાલ ધોળું 
માસ્તર સાહેબ દ્વારા કરવામાં આવેલ. મહેમાન નો પરીચય 
હર્ષદ પટેલે આપ્યો હતો. ડોક્ટર રૂપાલીબેન પટેલ ફેહ્મ 
ચેરપરસન કેન્દ્રીય સંગઠન કમીટી, મિનાક્ષીબેન પટેલ કો- 
ચેરપરસન મહિલા વીગ, ઞીરાબેન પટેલ મંત્રી, લીલાબેન 
સાંખલા સંગઠન મંત્રી તથા નર્મદાબેન સેઘાણી પ્રભારી કચ 
જિલ્લા તથા હષેદ પટેલ કચ્છ સંગઠન પ્રભારી હાજર રહ્યા 
હતા. 

મિનાક્ષીબેનઃ સંગઠન શું કામગીરી કરે છે તેનાં વિશે 
જણાવેલ કે વિશ્વના કડવા પાટીદારો માં એકતા થાય અને 
આ સંગઠનમાં સંસ્થા સાથે જોડાયેલ દરેક પાટીદાર પરિવારો 
જોડાયેલા રહે તેવો ભાવ વ્યક્ત કર્યો. 

લીલાબેન સાખલાઃ ધાર્મિક સંસ્થાઓ બહુ જ કરી પણ 

સામાજીક ઉત્થાન માટે કામ કરવું પણ જરૂરી છે. નારી 
સશક્તિકરણ નારી પાસે હુન્નર અને કળા છે જ તેને બહાર 
કાઢી વિશ્વ ફલક ઉપર પ્રસ્‍તુત કરીને દાખલાઓ આપી 
સમજણ આપેલ. 





શિવાજી રિજીયન કાયશાળા અને કારોબારી સભા--ચિચવડ 


દીપ પ્રાગટય દ્વારા કાર્યશાળાનો પ્રારંભ, છત્રપતિ 
શિવાજી રિજીયન, ચીચવડ પુણે. 


શ્રી અભાકકપા યુવાસંઘ છત્રપતિ શિવાજી રિજીયન 
ની કાર્યશાળા શરૂયાત તાઃ૦૩ એપ્રિલ ૯ઃ૦૦ વાગે શ્રી 
પાટીદાર ભવન, પીંપરી ચિંચવડ ખાતે ચરેમેન વસંત 
સાંખલા, આઈ.પી.પી. પ્રદીપ પોકાર, કાઉન્સિલ 
પ્રેસિડેન્ટ વિનોદ ભાવાણી, બેગલોર, કાઉન્સિલ 
સેક્રેટરી, ગિરીશ ભાવાણી તેમજ ટીમ છત્રપતિ શિવાજી 
રિજીયન ના કારોબારી સભ્ય અને જુદી જુદી સમિતિ 
મિશન કન્વીનર ની સાથે અનુભવી સિનિયર લીડર અને 
મેન્ટર સાથે કાર્યશાળા પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો. 





દિપ પ્રાગટ્ય સાથે પ્રાર્થના અને સ્વાગત અને સન્માન 
કાર્યશાળા નો આવકાર રિજીયન ચરેમેન. વસંત સાંખલા 
દ્વારા - યુવાસંઘના સ્વર્ણિમ લોગોનું અનાવરણ અતિથી 
દ્દારા, આ અવસર ને સ્વણિમ બનાવીએ,ચૈતન્ય સ્વરૂપે. 
ગૌત્તમભાઈ કેશરાણી, મુંબઈ યુવાસંઘના પુર્વ પ્રેસિડેન્ટ 
દ્દારા આશીર્વચન- માવજીભાઈ દિવાણી, નાશિક, 
ઓશિયન કાઉન્સિલ પ્રેસિડેન્ટ નું માર્ગદર્શન વિનોદ 
ભાવાણી, બેગલોર આવેલા અતિથીઓ નું મનોગત સંદેશ . 





ન આન 





106 દઇ દ ૯€ળ 
4દિ...-.2.1:---૬૮.---:] 


(11 121 પ્ર ઊ॥|811 
“ 1₹72022-- 


છત્રપતિ શિવાજી રીજીયન સ્વર્ણિમ કાર્યશાળા નું પ્રથમ 
સત્ર માં ઓશિયન કાઉંસિલ પ્રેસિડેન્ટ વિનોદ ભાવાણી 
દ્વારા પ્રસ્‍તાવના 

(લિડર તરીકે મારી ફરજ અને જવાબદારી) , સ્ફુર્તી સ્વરૂપે 
કાન્તીભાઈ સાંખલા, સિશન્નર કાર્યો ના લક્ષ્યાંક પૂર્તિ માટે 
મારું યોગદાન, ઉત્સાહ સ્વરૂપે, પ્રકાશભાઈ માવાણી 
મુંબઈ કાઉન્સિલ ના નેતૃત્વએ ગિરીશ ભાવાણી અને 
વિનોદ ભાવાણી, બેગલોર દ્વારા લક્ષ્યાંક સુનિશ્ચિતતા ની 
જાહેરાત 

સમિતિના લીડેર્સ સાથે લક્ષ્યાંક સુનિશ્ચિતતા . (11113112 
015319 6૦૭1) 31711311૫0 ) - મિશન ચેરમેન, વિનોદ 
પોકાર દ્વારા ૧૩ થીમોની ટર્મ ૨૦૨૧-૨૦૨૩ લક્ષ્યાંકોની 
વિસ્તૃત માહિતી, (01.6 €/1.2)૫121ર) સ્વણિમ 
કાર્યશાળા ફળશ્રુતિ સંદેશ જગદીશ લીંબાણી કરવામાં 
આવેલ, રિજીયન ચેરમેન નું ઉધબોધન બાદ આભાર , 
રાષ્ટ્રગાન 


ઝના. 


રર 
ક 


ઉપસ્થિત સમગ્ર શિવાજી રિજીયનના કાર્યકરો અને યુવા ફિ 


ન ઝાઈ” 
ડઊ0રદદ/4.8.1॥.2 ૪0/45/4014 


રીજીયન ય 


થુવા ઉત્કર્ષ 35 ઇન્‍્યડકતન યુબ સુરણ કવ ડિતરાણ-પ્રતિમા રઘ પલા? પથર 


કસક હડ. 








તાં ૬2 
આજ ૦૩ માર્ચના શ્રી કડવા પાટીદાર 

સમાજ,ઓઔરંગાબાદ અંતર્ગત સમાજનું નવીન પ્રકલ્પ 
"ઉમા ગાર્ડન" માં મધ્ય મહારાષ્ટ્ર ઝોનની કારોબારી સભાનું 
આયોજન કરવામાં આવેલ. સ્થાનિક સમાજના મહામંત્રી, 
વિશ્રામભાઈ દિવાણી દ્વારા સહુનું શાબ્દીક સ્વાગત કરી 
મધ્ય મહારાષ્ટ્ર ઝોનના ઉપ-પ્રમુખ અને સ્થાનિક સમાજના 
પ્રમુખ એવા ભાવેશભાઈ દિવાણી દ્વારા આવેલ ઝોનના 
પ્રમુખશ્રી જેઠાભાઈ રતનશીભાઈ દિવાણી , કેન્દ્રીય સમાજ 
ટ્રસ્ટીશ્રી ગોપાલભાઈ ભાવાણી, કોલ્હાપુર સનાતની 
ચરવળકાર રતનશીભાઈ દિવાણી, મુંબઇ , ઝોન સ્થાપક 
કાર્યકર પ્રહલાદભાઈ નાકરાણી, આમદાર પદ 4િભાવતા 
ચંદુભાઈ રુડાણી, જલગાવ, પૂર્વઝોન પ્રમુખ ખેતશીભાઈ 
રવાણી, ઉપ-પ્રમુખ શંકરભાઈ લિંબાણી, ઝોન ન્યાય 
સમિતીના પ્રમુખ રામજીભાઈ દેવસી ચૌહાણ, મહામંત્રી 
હસમુખભાઈ કરસનભાઈ છાર્ભૈયા,ખજાનચી 
દામોદરભાઈ સાંખલા જેવા આ સર્વે પદાધિકારીયોને પુષ્પ 
આપી સ્થાન ગ્રહણ કરવામાં આવેલ. તેની સાથે પ્રથમ 
હારોળમાં કેન્દ્રીય મહિલા સંઘના મહામંત્રી સૌ.રમિલાબેન 
રવાણી, સહપ્રભારી શ્રી ગંગારામભાઈ પોકાર- 
નાલાસોપારા તેમજ /131₹605 આમંત્રિત કારોબારી 
સભ્ય, બાબુભાઈ સાંખલા, ગોપાલભાઈ દિવાણી, ઝોન 


મિશન ચેરમેન 


9 ૪૪ છે છેક છછ ૪ ૪ 6) 


રાજકીય જાઝ/તિ 


રીજીયન મહમંત્રી 


«૪ ઝાતતરી #પગા*િક છમાધ્યઈત્મેક જિ વિિઝનેશ હેક સગપણ સબ્ંધિ 


મધ્ય મહારાષ્ટ્ર ઝોન સમાજની 


નાનજીભાઈ રામાણી-ચાલિસગોવ, મોહનભાઈ પોકાર- 
શ્રીરામપુર, સહ-ખજાનચી [હિરાલાલ રામજીયાણી- 
ધુલિયા,રીજીયન યુવાસંઘના ચેરમેન હિમ્મત દિવાણી , ચીફ 
સેક્રેટરી ધિરજ સાંખલા આ સર્વે સદસ્યોનું સ્થાનિક 
કારોબારી સદસ્યો દ્વારા પુષ્પ આપી ક્રમશઃ સ્વાગત 
કરાવામાં આવેલ. 

ત્યારબાદ સભાનું સંચાલન ઝોનના મહામંત્રી 
હસમુખભાઈ છાભેયાને ને સુપરત કરવામાં આવેલ. 
ઉપસ્થિત સર્વ મહાનુભવો દ્વારા માં ઉમિયા અને આપણી 
જ્ઞાતીના ઇષ્ટદેવ લક્ષ્મીનારાયણ ને ફુલહાર પહેરાવી, દિપ 
પ્રાગટય કરી સભાની શરુવાત કરવામાં આવેલ. 

આજની આ કારોબારી સભા સાથે મહિલા મંડળની 
મિટીંગ હોવાથી એજેન્ડામાં ફેરફાર કરી પાછળની 
ગતીવિધી પહેલા લઈ મહિલા મંડળને કેન્દ્રીય ગતિવિધીની 
જાણ આપ્યા બાદ તેઓને એમની સભા પણ શરૂ કરવામાં 
આવેલ. જાણતા-અજાણતા આપણી સમાજના દિવંગત 
સભ્યોને શ્રધાંજલે આપવામા આવેલ. 

સમાજના પ્રમુખ ભાવેશભાઈ દિવાણી દ્વારા આવેલ 
અતિથી વિસેશનો પરિચય આપવામાં આવેલ તેની સાથે 
સ્થાનિક સમાજની એક દિકરી કુ.લિશાબેન હિમ્મતભાઈ 
પોકારે મેળવેલ ની સિદ્ધી માટે તેના સહપરિવાર આપણી 
કેન્દ્રીયસમાજના ટ્રસ્ટીશ્રી ગોપાલભાઈ ભાવાણી અને ઝોન 
સમાજના પ્રમુખશ્રી જેઠાભાઈ દિવાણી દ્વારા દિકરી નું 
સન્માન અને માતા-પિતાને શુભેચ્છા પાઠવવામાં આવેલ. 
તેની સાથે કુ.લિશાબેનને સમાજ માટે થતા ઉપયોગી સંવાદ 
કરવા માટે ડાયસપર આંમત્રિત કરવામાં આવેલ અને તેઓ 
હામી સાથે જાણ કરેલ કે જ્યારે પણ સમાને મારા શિક્ષા 
પ્રમાણે કામની જરૂર પડશે તો એવા કામ માટે હંમેશા તત્પર 
રહીશ. 


કણકવલી રિ સમાજની ગુડી પાડવા નિમિતે શોભાયાત્રા 






નકન. પના 
૯ 


ચ પ 152104૮6101 પા 


૪0 11 


કણકવલી તાલુકામાં તારીખ ૦૨ માર્ચ રોજ ગુડીપડવા 
નિમિત્તે હિન્દુ રાષ્ટ્ર નાં ધ્વજ નીચે હિન્દુ સ્વાગત યાત્રાનું 
આયોજન કરવામાં આવેલ.સ્વાગત યાત્રામાં કણકવલી 
પાટીદાર સમાજના બહુ મોટી સંખ્યામાં સભ્યોએ ભાગ 
લીધેલ. 


કફ્રવ[૬ સદ 19૬ 91013) 98૬ 


ઝી 1.241 


૫₹/૦111૯€11 1૦૫1 


રઝ દ ૧૪૦ 
ક “0 તા11 15 8 10 નનન બા 1 111 પ ક103/ 1108111101 પ્ર દ્વા” 


11 [11 

ઈક “1 0- શ. છિ શ 
ત બ સિણ 1. ૮ મ છ ક્મદ ણ.) 
૦[૪₹૨5.,&% 5 

કે અનન 

5 રહિ - -- .£-- 
ર રિ 


*1ર51 ઉર૦ઇ૦ 


51611૬ 
2022. 


5૬૬૯૦૫40 ૦૨૦૫૦ 


210401 
2022. 


૪95.49. 11 


28 ,900/-.... 


01 80011103 


[111531 171॥103/પપા 





જેમાં મહિલા મંડળ દ્વારા આપણી પારંપારિક વેશભૂષાનો 
પહરવેશ પેરીધાન કરીને નૃત્ય તેમજ રાશ ની રમજટ નું 
પ્રદર્શન કરેલ અને યુવક મંડળના તમામ સભ્યોએ સ્વયમ 
સેવક તરીકે અલ્પાહાર વિતરણમાં અહમ ભૂમિકા ભજવેલ 
અને સમાજના વડીલો માતાઓ બહુ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત 
રહી આવનાર આપણી નવી પેઢી ને સંસ્કૃતિ અને 
સંસ્કારોની છબીનું ચિત્ર બતાવવામાં આવેલ. 

ઉપસ્થિત સમાજ પ્રમુખ, ચીમનભાઈ, સમાજના મંત્રી, 
રમેશભાઈ,યુવા પ્રમુખ, નરોત્તમ, યુવા મંત્રી, દિપક ભાઈ 
મહિલા મંડળ નાં પ્રમુખ શ્રીમતી તારાબેન પોકાર,મંત્રી 
લીલાબેન પોકાર તેમજ સમાજના તમામ સભ્યો હાજર 
રહેલ. 


વછી 






2047 














11 00005 


શ:# 24721531074 ૦ ૪7૦૫: 10ઇડદ 


૧૬૨0 17૬-૨૬૬૬ )47 ા ૨1ર૬-૨૬૬।૬1&૫47 | ૦૫ર&કા-૬ 


[1૬1101'81વાં રિ॥તંતા1: 9979352929 


4.1. 11181 ?1. 110. 


11118દર 1।1120ર1 દર 41૫૫02 0રપદાર ડ।/22।દારડ 


11€/40 ૦૨૨1૯૬ 
૭1/૦0 [૦0. 186/187 ગળા 1૫૦. 6 


ઉલા10॥|0॥દ્વા1 - 370 201, ।4બા, ઉપલા - ।1તાંત. 








1. 3048/40 - [03॥4/ળ 


2. 100૬137070 - 1દા.110/1॥4 


21/110॥૫ દ॥1દ1211$૬ 
£7201૬દાર 4૫40 111/18દાર ।1120ર1૬દર 


4/0 ૦0₹૨1€૬ 
*િદ્વાં 110. 3, ઉ(૦૫1ત ₹10૦0;, ગિબળ। પ૦. 26, 
5૦૦૦ - 3, 1/8|1પ €[118/2 /00લ1100011, 0લા1ઉ॥10 લાળ 
141, ઉપાંક્ાક્ા - 370 201. 
8॥ત0॥વાં રિપવંતા1ાં - 110. *91 99791 57884 


ટૂ 
વિશ્વનું બેસ્ટ હે હેલ્ધી 


બડા હૉટ દડા ઝડ દાર ઝો 














1//૬/10 


.0ઇ770011010 


1010? મહિલા સંઘઠન કાજે ક્ચ્છ ગઢશીશા માં ફાઉન્ડેશન ના અગ્રણીઓ પહોંચ્યા. 


નમંદાબેન સેંઘાણીઃ પરિવાર સંગઠન કરીએ તો ઘટક 
સમાજમાં દાખલો બેસે કેફલાણો પરિવાર એક સંપ વાળો છે 
એવી જ રીતે દરેક ઘટક સમાજો સંગઠિત થાય તો બીજાને 
ખબર પડે કે આ સમાજ સામે ના થવાય, કેમકે હવે આવું જ 
કરવું છે તે ભલે રાજકીય ક્ષેત્ર હોય કે સમાજીક ક્ષેત્ર હોય, 
વેપાર ઉધ્યોગ હોય આ કામ ફાઉન્ડેશન દ્વારા વ્યવસ્થા થઈ 
રહીછે. 
ગીરાબેન પટેલઃ ફાઉન્ડેશન સોસીયલ મિડિયા સાથે 
જોડાયેલા છે તો તમે કેમ જોડાસો તેની છણાવટ કરી માહિતી 
આપેલ. 
રૂપાલીબેન પટેલઃ વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન વિશ્વનું 
ઊંચામાં ઊંચું માતાજીનું મંદિર બનાવે છે તે માતાજી માટે 
નહીં પણ વિશ્વના પાટીદારો માટે છે. જે પાટીદારોનું આજનું 
સ્થાન છે તેને ઊંચા સ્થાને લઈ જવા કાજે છે. વિશ્વ ઉમિયા 
ધામ ૧૦૦ એકર જમીન ઉપર ૧૦૦૦ કરોડ રૂપિયાના 
પ્રોજેક્ટ તેયાર થઈ રહ્યા છે. તે પાટીદારોને ઊંચા સ્થાને લઈ 
જશે તેમાં કોઈ શંકા નથી. કોરોના કાળ દરમ્યાન 
ઓક્સિજન સિલિન્ડર તેમજ ૧૨૦ બેડની હોસ્પિટલ ૭૦ 
જેટલા ડોક્ટરની ટીમ તેમજ કેનેડા અભ્યાસ અર્થે ત્યાં 
મુશ્કેલીઓ અંત લાવ્યા. ભારત સરકાર અને કેનેડા સરકાર 
સહયોગી કોઈ પણ ગુજરાતીને મદદ મળી રહે તેવા પ્રયાસો 
થયા છે વગેરે વિસ્તારથી સમજાવેલ . 






ગ 





નારી શક્તિ હ 


ર 
“ય 


સિ," ક 
મ? 


ભ છુ ય વાયુ સેનામાં મહિલાઓ લાંબા સમયથી સામેલ રહી 

પણ તેમને લડાકુ ભૂમિકાઓથી હંમેશા દૂર રાખવામાં 
આવી. જો કે જૂન, 2016માં નવો ઈતિહાસ લખવામાં આવ્યો, જ્યારે 
ફ્લાઈંગ ઓફિસર મોહના સિંહ, ફ્લાઈંગ ઓફિસર ભાવના કંઠ 
અને ફ્લાઇંગ ઓફિસર અવની ચતુર્વેદીએ સંયુક્ત સ્નાતક પરેડમાં 
ભાગ લઈને મહિલા લડાકુ પાયલટ બનવાનું ગૌરવ હાંસલ કર્યું. 
સશસ્ત્ર દળોએ મહિલાઓને મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા આપીને દેશનું 
ગૌરવ વધાર્યું છે એટલું જ નહીં, લાખો દીકરીઓ માટે માર્ગ પણ 
ચિંધ્યો છે. 2018માં ફ્લાઈંગ ઓફિસર અવની ચતુર્વેદીએ મિગ-21 
બાઈસન વિમાન ઉડાડનાર દેશની પ્રથમ મહિલા ફાઈટર બની ગઈ. 
રાજસ્થાનની નિવાસી મોહન સિંહના પિતા અને દાદાએ પણ દેશની 
સલામતી માટે સેવા આપી હતી, જેનાં પરથી મોહનાને પ્રેરણા મળી, તો 
મધ્યપ્રદેશના સતનામાં રહેતી અવનીએ ફ્લાઈંગ ઓફિસર ક્લબમાં 
વિમાન ઉડાડ્યા બાદ વાયુસેનામાં આવવાનો નિર્ણય કર્યો. બિહારમાં 
દરભંગામાં રહેતી ભાવના કંઠ આકાશને ચૂમવા માંગતી હતી. આ 
ત્રણેય મહિલા પાયલટની સફળતા બાદ સંરક્ષણ મંત્રાલયે ભારતીય 
વાયુ સેનામાં મહિલા લડાકુ પાયલટની પ્રાથમિક યોજનાને કાયમી 
યોજનામાં બદલવાનો નિર્ણય કર્યો. વધુ એક મહત્વનાં પગલાંમાં 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ યુવતીઓના પ્રવેશ માટે અત્યાર સુધી બંધ 


સાણંદ સમાજના સાણંદથી ઇસ્કોન 
અલક 





_નાયયાધીશ ની પદવી પર બેસી ને ન્યાયનું જતન 
કરવાની ફરજ નો પદ ભાર સ્વીકારનાર નું સન્માન. 


ત્યારબાદ ઝોનનાં શ્રી ખેતશીભાઈ રવાણી દ્વારા કેન્દ્ર 
સમાની ગતિવિધીઓની જાણ કરવામાં આવેલ તેમા આપણે 
જેદિવાળી બોણી આપીયે છિયે તેમાથી આપણી સમાજમાં 
થતી દુર્ઘટનામાં આપણી ભાઈયોને આર્થિક સહાય તેમજ 
નિરાધર પરિવારને આર્થિક સહાય સાથે શિક્ષણ નિધી 
પોહચાડવામાં આપાતી હોય છે. માટે તેઓએ દરેક 
સમાજને અનુગ્રહ કરેલ કે નચુકતા વાર્ષિક બોણીની રકમ 
કેન્દ્ર સુધી પોહચાડવાની. તેમજ ભુમિદાન માટે પણ આગ્રહ 
કરેલ. 
ત્યારબાદ ઝોન સમાજના ઉપ-પ્રમુખ શ્રી શંકરભાઈ 
લિંબાણી દ્વારાપણ બોણી બાબત જાણ કરવામાં આવેલ સાથે 
સનાતન ધર્મ પત્રિકા”નાં પ્રસાર માટે માર્ગદર્શન 
આપેલ અને અત્યાર સુધી આપણા ઝોન અંતર્ગત આપેલ 
ભુમિદાનનું લિસ્ટ વાંચવામાં આવેલ. 

ત્યારબાદ કેન્દ્રીય સમાજના ટ્રસ્ટીશ્રી ગોપાલભાઈ 

ભાવાણીના મંત્રમુક ભાષણ દ્વારા સભાજનોનું ધ્યાન 
આકષિત કરતા સમાજ વિશે જાણકારી આપેલ તેમના 
મંતવ્યમાં તેઓએ જાણ કરી કે આપણી સમાજમાં ભેગી થતી 
દિવાળી બોણીના ૨૦% રકમ આર્થિક સહાય માટે રિજર્વ 
કરવામાં આવે છે તેના થી નિરાધર પરિવારો અને 
દુર્ઘટનાગ્રસ્ત પરિવારોને આર્થિક સહાય પોહચાડવામાં 
આવે છે. 


ભુજ નજીક શ્રીસમાજ દ્વારા 


આ પ્રસંગે ઉમિયા નગર સનાતન સમાજ પ્રમુખ 
રમણીકભાઈ રંગાણી, નવાવાસ સનાતન સમાજ પ્રમુખ, 
તથા માંડવી ઝોન મહામંત્રી મોહનભાઈ પરવાડીયા. મંત્રી 
લખમશીભાઈ દિવાણી, ગઢસીસા ઉપસરપંચ વિજયભાઈ 
છાભૈયા તથા સભ્ય વનીતાબેન રંગાણી, ગઢશીશા મહિલા 
મંડળ પ્રમુખ મંજુલાબેન પારસીયા, ભુમિકાબેન ઉકાણી, 
નવાવાસ યુવક મંડળ પ્રમુખ ડાહ્યાભાઈ રંગાણી, જીતેન્દ્ર 
ભગત, રમણીકભાઈ રંગાણી, દિનેશ રંગાણી, રાજેશ 
પોકાર, પૃતિત લીંબાણી, ઉમેશ પોકાર, ઉમેશ રંગાણી, 
પ્રેમચંદ સેંઘાણી , લખમશી સેંઘાણી , વસંતભાઈ છાભેયા, 
અમરત રગાણી વગેરે હાજર રહ્યા હતા 

પ્રમુખ સ્થાનેથી કાન્તિભાઈએ જણાવેલ કે આ 
સંગઠનમાં જોડાવાથી આપણને કોઈ નુક્સાન નથી ફક્ત 
લાભ લેવો છે આર્થિક ભાર તો ભામાશા છે તે આપવાવાળા 
આપશે, આપણે સમાજમાં સંઘઠન ભાવ પ્રગટાવી સમાજ 
ને જાગૃત કરી જેને સંઘઠન સિસ્ટમ નો લાભ જરૂરી હોય 
તેવા જરૂરીયાત વાળાને તેમને ઉમિયાધામ સુધી રસ્તો 
બતાવવો છે. આપણે સંગઠન સાથે જોડાઈએ તેવું 
આઢહવાન કર્યું સરસ્વતીબેન પારસીયાએ વિશ્વ ઉમિયા 
ફાઉન્ડેશન માંથી આવેલ મહેમાનોએ ફેહ્ન ના ઉમિયા ધામ 
વિશે આટલી ઉડાણ પૂર્વક માહિતી આપવા બદલ આભાર 


માન્યો હતો. રાષ્ટ્રીય ગાન બાદ અલ્પાહાર લઈ છુટા પડ્યા. 
સંયોજક : ડાહ્યાભાઈ માવાણી, વરજડી 


પૂરક પોષણનું રિયલ 


વન સ્ટોપ સેન્ટર યોજના 
અંતર્ગત 54 લાખથી વધુ ભન મકલલ ુ 
મહિલાઓને મદદ પૂરી સુનિશ્ચિત કરવા મા ન 
પાડવામાં આવી પોષણ ટકર લોંચ કરવામાં 


પ આવ્યું. 100% રિફાઈન્ડ 
વેશ ચોખા વિતરીત કરવાનો 


16 મહિલા યો નિર્ણય. . 
પાર્ક ઇનોવેશન અને વિજ્ઞાન બાતૃવદના યાજના 
શીખવા માટે મહિલાઓને ગર્ભવતી અને સ્તનપાન 
નવી તકો આપી રહ્યા છે. આ કરાવતી બે કરોડથી વધુ 
ક્ષેત્રમાં કિરણ સ્કોલરશીપ મહિલાઓને અત્યાર 
મહિલા વૈજ્ઞાનિકો માટે સુધી આ યોજનાનો લાભ 
મદદરૂપ સાબિત થઈ છે. મળ્યો છે 


રહેલી સૈનિક સ્કુલના દરવાજા ખોલવાની શરૂઆત કરી, તો આ વર્ષથી જ 
રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ એકેડેમીમાં મહિલાઓના પ્રવેશને મંજૂરી આપીને નારી 
શક્તિને નવા ભારતના કેન્દ્રમાં મૂકવાના સંકલ્પની શરૂઆત થઈ છે. 


મંદિર અમદાવાદનો પગપાળા પ્રવાસ 


આજ રોજ ૪ ૩૦ કલાકે વહેલી સવારે, 

સાણંદ સમાજ ના ભાઈ બહેનો એ પ્રયાણ કરેલ અને 
સવારે ૧૦ કલાકે સમયસર ચિર્વિગ્ને પહોંચી ગયેલ અને 
ભગવાન કૃષ્ણ ના દર્શન કરી ધન્ય થયેલ .આ યાત્રામાં 
૧૧ વર્ષના બાળકથી લઈ ૪૦ વર્ષના સહુ જોડાયેલ . 

આ યાત્રા નો આશય બાળકો અને યુવાનો માં આધ્યાત્મ 
ભાવ કેળવાય અને ચાલીને જવાથી આરોગ્યને થતા 
ફાયદા નો હતો. 

સાણંદ સમાજ ના પ્રમુખશ્રી તુલસીદાસ ધોળુ એ સહુ ને 
અભિનંદન પાઠવેલ અને ભવિષ્ય માં આવા કાર્યક્રમો 
કરવા પ્રોત્સાહિત કર્યાં હતા. . 





અને કવિતાના માધ્યમથી યુવાધનને ખાન-પાન અને 
સમાજ અને પરિવાર માટે યોગ્ય બનવાની સલાહ આપેલ. 
અને સભાનોને જાણ કરેલ કે જેઓ પદગ્રહણ કરેલ હોય 
તેઓ પધધર્મ અચૂક નિભાવવાનુ. 
ત્યારબાદ કેન્દ્રીય સમાજમાં સનાતની ચરવળના પ્રણેતા 
શ્રી રતનશીભાઈ દિવાણી-થાણા દ્વારા સનાતન અને 
સતપંથ વચ્ચેની તફાવતની જાણકારી જુની હિસ્ટ્રી સાથે 
આપેલ. કયાં થી સનાતનની ચરવળ ઉત્તપન્ન થઈ ને આજે 
કઈસ્થળે પોહચી છે તેની સવિસ્તાર માહિતી આપેલ. 
એજેન્ડા મુજબ ગત સભા ૧૬ માર્ચ ઝૂમ મિટીંગનો 
વાંચન કરી બહાલી લેવામાં આવેલ. ત્યારબાદ ખજાનચી 
દામોદર સાંખલા દ્વારા હિસાબ-કિતાબની જાણ કરવામાં 
આવેલ અને સભાની બહાલી લેવામાં આવેલ. 
આ સભામાં ઝોનમાં માલેગાવ સમાજનો સમાવેશ કરવામાં 
આવેલ. ત્યારબાદ ઓપન મંચ લેવામાં આવેલ તેમા 
રીજીયન યુવાસંઘ દ્વારા માં ઉમિયા પ્રાગટય દિને તા.૧૬મી 
મે ના દિવસે સારી રીતે પ્રાગટય દિવસ યોજવવાનુ અને 
મેરાથન રેલી કાઢવાનું સંદેશ આપેલ.ત્યારબાદ રીજીયન 
ચીફ સેક્રેટરીદ્રારા યુથ ફોરમની શરુવાર કરવી જેથી અમુક 
અંશે સગપણની સમસ્યા અને ભાગેડુ લગ્ન થી રાહત 
મળશે. તેવી જાણ કરેલ. ત્યારબાદ ગોપાલભાઈ દિવાણી 
દ્દારા સગપણ સમસ્યા અને છુટક થવાની સમસ્યાઓમાં 
કેવી રીતે લાવશુ તેના માટે સમાજ વિચાર કરે એ વિષય 
ઉપરધ્યાનદોરેલ. 
અંતે ઝોનના પ્રમુખ જેઠાભાઈ દિવાણીના અંતિમ 
અનુબોધન લેવામાં આવેલ. ત્યારબાદશ્રી નાનજીભાઈ 
રામાણી દ્વારા આભાર વિધી સાથે સભા પુર્ણ થયેલ તેમ 
જાહેર કરી બપોરનું ભોજનગ્રહણ કરી વિસ્તારમાં પરત 
થયા.... સંયોજકઃ પ્રવિણ નાકરાણી, ઔરંગાબાદ 


નવનિમિંત વિકાસ પ્રોજેક્ટની 


મુલાકાતે યુવાસંઘ અને સમાજના કણધારો. 


જીઝુ મૃત ઉશ્નગર 


મ ષક ર... 









1૪ જ 


ગુડી પડવાના અને ચૈત્રી નવરાત્રી ના પવિત્ર દિવસે ટીમ 
યુવાસંઘ શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
દ્વારા ભુજ ખાતે ખરીદાયેલી નવીન ભૂમિ ઉપર ચાલી રહેલ 


સ કા 


કામકાજનું નિદર્શન કર્યું અને સૌ કામદારોને મોટિવેટ કર્યા. 


ઇ1પ્ટાળદૂટ 901! 1181 ( દ 1011.1૪” 
₹છુન(# #”ફક ૪ 


ઉં, 
ન 


પ ક ક * 





83541૫4૯ ૦૨૨1૯૯ 


[13[1010॥દ્યાં - 110. 4-91 94826 95508 1/010ઊદ્યાં - 110. 4- 91 98843 122066 


811€3॥દ્વાં - 10. 4-91 78934 59459 380]0310॥દ્યાં - [10. 4-91 78428 05202 
5. [1&13040 - 380& : ।11દ્વાં - 10. 4-91 70202 74705 


45, 0008110110 €/006 ઉ101દ્[1001, 
[110101દ/ટળ6ાં, ।(16, ઉ6૫|દ્વદ્યાં - 370 140. 
"કલુતાંડા10॥દ્યાં રિપવદ્ા॥|ં - 11૦0. * 91 99254 98648 
ગણ॥1#2|01દાં રિપતતા॥ાં - 110. * 91 99784 49205 


110$1001દાં ડઉદ્ા॥ં - [10. 4-91 99791 57883 





2₹£0€0ર/12£ /0ઇર 


ખૂબ જ સુંદર લોકેશન, ચારે બાજુ રસ્તાઓ , કમ્પાઉન્ડ 
વોલ, સ્વિમિંગ પુલની વ્યવસ્થા સાથે સ્વ. પ્રેમજીભાઈ 
કેશરાણીની સમાજ ભાવનાના દર્શન કરાવતી અને સૌ 
સમાજજનોના આર્થિક અનુદાન થી સ્વણિમ આકાર લઇ 
રહેલ રમણીય સ્થળ એટલે જ આપણી સૌની ભુજ જમીન. 

જ્યાં યુવાસંઘ પૂર્વ પ્રમુખ અને હાલમાં કેન્દ્રીય સમાજના 
ઉપપ્રમુખ જેન્તીભાઈ રામાણી, પ્રવર્તમાન પ્રમુખ હિતેશ 
રામજીયાણી તત્કાલીન 100 ડો. વસંત ધોળું, ગ્રીનલેન્ડ 
કાઉન્સિલ પ્રમુખ €6 પંકજ પંકજ પારસીયા અને સહ 
ખજાનચી શ્રી દિનેશભાઈ રવાણીએ પૂર્વ કચ્છ 
કાર્યશાળાના ત્રણ દિવસના પ્રવાસ દરમ્યાન મુલાકાત 
લીધી. 


અંબાલાલ પોકારની 
સલાહકારમાં વરણી- યુવાસંઘ 





$॥1 /100હઢાંઢાં 2૦વ્લા 
€લાપઢાં 4તપ 15૦, 511 48164 ક [પંટાંવાટધતા' 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ, 
નખત્રાણા ટર્મ ૨૦૨૧-૨૦૨૩ ના કેન્દ્રીય સલહાકાર 
તરીકે વરણી થવા બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન 

જેવો હાલે સેવા આપે છે 


(૨-4-91 997 932 4704 તમારા ઘરના પાણીને ચેક કરાવવા તયા લાઇવવડેમો જોવા માટે સંપર્ક કરો ૦ 1010, સલહાકાર 
4-91 890 998 91602 શ ય ૦ શ્રીકેકેપીસમાજગાંધીધામ, મંત્રી 
રૂ 11 માટે સંપર્ક કરો 2૩1૯511018 |. 8181 
ગઇ 15511151 4281111. 13€5૯€ 1૯ત0110109)/ ॥/. : «91 9427 54 ૦ સમસ્તપાટીદારસમાજ ગાંધીધામ, મંત્રી 
૦ ભાજપગાંધીધામ શહેર, મંત્રી 
ન્ન 
81₹/102 ૦1₹1€0 ૪ 
31 [211/ત1 11110601, ૭11100)/ 10. 186/187, શિળં 10. 7,8,9, 0॥110પત છ 
01101101૮1 - ૩70201, [1101 ઊ11દ્વાદ્વાં - 100ંત. રા 4૫10 


11પ12₹રિ10રિ & ₹7%1£ર।0ર 


૩. ₹1€11॥। - 7111.10 


42121601દ્યાં - [10. 4-91 98413 88663 
4. (10110/&0& - &10॥03/ ૨0710311 


ઊ.1. :10113 


4૬/40 ૦₹૨1€૬ 





€001 ર૦0૦: 111૬5 


11. ક કડ બઢ ગહ. ઝડ. 
“11 199111 11. £1$ 1 19111 11 


હડ 14-51 2119 


1% *: 


